
QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 


by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 
(Former Chief Kadhi of 
Zanzibar & Kenya) 



JUZUU 7 


AL MAIDAH (5) 


WA IDHASAMIUU 


83. Na wanaposikia yaliyoteremshwa kwa 

Mtume (na yakawatulilikia kuwa ni kweli), utaona 
macho yao yanamiminika machozi kwa sababu ya 
haki waliyoitambua; wanasema: “Mola wetu! 

Tumeamini, basi tuandike pamoja na 
wanaoshuhudia (ukweli huu).” 

84. (Na wakilaumiwa kwa kusilimu kwao 
husema): “Na kwa nini tusimwamini Mwenyezi 
Mungu na haki iliyotuHkia, na hali tunatumai Mola 
wetu atuingize (Peponi) pamoja na watu wema?” 

85. Basi Mwenyezi Mungu atawalipa — kwa 
yale waliyoyasema — Bustani (Pepo) zipitazo mbele 
yake mitoj humo watakaa milele. Na hayo ndiyo 
malipo ya wafanyao wema. 

86. Na wale waliokufuru na kuzikadhibisha Aya 
zetu, hao ndio watu wa Motoni. 

87. Enyi mlioamini! Msiharimishe vizuri 
alivyokuhahalishieni Mwenyezi Mungu, wala 
msiruke mipaka. Hakika Mwenyezi Mungu 
hawapendi warukao mipaka. 

88. Na kuleni katika vile alivyokuruzukuni 
Mwenyezi Mungu vilivyo halali na vizuri; na mcheni 
Mwenyezi Mungu ambaye nyinyi mnamwamini. 

89. Mwenyezi Mungu hatakuteseni kwa viapo 
vyenu vya upuzi, lakini atakukamateni kwa viapo 
mlivyoapa kwa nia mlioifunga barabara. Basi kafara 
yake ni kuwalisha masikini kumi kwa chakula cha 
katikati mnachowalisha watu wa majumbani mwenu, 
au kuwavisha, au kumpa uungwana mtumwa. Lakini 


e. 

4^4 vsti 4;fjsd iii jit 

©m^i 

$1 j -Cd. •atiii 
@G*&\ 

<s$ j j^sCjii iii sT 

sais . ocj 


wa Mungu; na (b) Manasara hata wakamfanya Nabii Isa (i) Mungu au (ii) Mtoto wa Mungu au (iii) Mmoja katika 
hao waungu wao watatu. 

Na Mtume akatutahadharisha kupindukia mipaka katika kumsifu. 

Na juu ya hivi tunapindukia, kama vile kusema:- 

Lau kuwa si yeye wasingeumbwa Mitume wo wote, 
usingeumbwa ulimwengu wala Pepo wala . . . 

Na kuwa ameumbwa kwa nafsi ya nuru ya Mungu . . . 

Hakuna maneno haya katika Qurani wala Hadithi Sahihi za Mtume. 

78, 79. Unatajwa hapa ubaya wa (a) kutoamrisha mema na (b) kutokataza mabaya, kwani pasina kufanya hivi 
ubaya unazidi kutangaa. Lazima juu ya kila mjuzi aondoshe mabaya kwa (i) Mkono wake; kama hawezi basi (ii) 
akataze kwa ulimi wake. Hata hili akiwa anaogopa ndiyo (iii) achukie kwa moyo wake. Lakini hii ni daraja ndogo 
kabisa ya Uislamu — unaogopa hata kusema! 

Wametia makadiyani ukaflri wao tena katika hii Aya waliyoifanya kuwa ni 79 wakaandtka hivi “Yesu 
alipigiliwa msalabani.” Tumebainisha katika Aya waliyoifanya ya 157 ya Suracun Nisaa ukahri wao huu wa 
kumpinga Mwenyezi Mungu wakasema — kama Manasara — kuwa Nabii Isa amesulubiwa; na hali ya kuwa 
Mwenyeri Mungu anasema: "Wamaa salabuuhu” (Hawakumsulibu). 

80-81. Unatajwa ubaya wa Mayahudi na Manasara kuwa wanakhiari kuwafanya makaHri vipenzi vyao kuliko 
Waislamu, na hali ya kuwa wanajua kuwa Waislamu ndio wazuri na ndio walio katika haki; lakini husuda yao 


162 


JUZUU 7 


AL MAIDAH ( 5 ) 


WA IDHASAMIUU 


asiyeweza kupata hayo, basi afunge siku tatu. Hii 
ndiyo kafara ya viapo vyenu mnapoapa. Na vilindeni 
viapo vyenu, (msiape kisha msitimize). Namna hivi 
Mwenyezi Mungu anakubainishieni Aya zake ili 
mpate kushukuru. 

90. Enyi mlioamini! Bila shaka ulevi na kamari 
na kuabudiwa (na kuombwa) asiyekuwa Mwenyezi 
Mungu, na kutazamia kwa mishare ya kupigia ramli 
(na kwa vinginevyo); (yote haya) ni uchafu (ni) 
katika kazi ya Shetani. Basi jiepusheni navyo, ili 
mpate kufaulu (kutengenekewa). 

91 . Hakika Shetani anataka kukutilieni uadui na 
bughudha baina yenu kwa ajili ya ulevi na kamari na 
anataka kukuzuilieni kumkumbuka Mwenyezi 
Mungu na (kukuzuilieni) kusali. Basi je, mtaacha 
(mabaya hayo)? 

92. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini 
Mtume na tahadharini (na kukhalifu amri zao). Na 
mkikengeuka basi jueni ya kwamba juu ya Mtume 
wetu ni kufikisha tu ujumbe) waziwazi. (Na 
akishafikisha hana lawama; lawama juu yenu). 

93. Si dhambi juu ya walioamini na wakatenda 
mema kwa vile walivyovila (kabla ya kuharimishwa) 
maadamu wakimcha (kwa vile alivyowaharimishia 
wakati huo) na wakiamini (alivyowaamrisha wakati 
huo) na wakitenda mema. Tena wakamcha 
(alipowakataza mengine) na kuamini 
(alipowaamrisha mengine). Tena wakamcha (vile vile 
alipowakataza makatazo mengine) na wakafanya 
mema (mengine aliyowaamrisha). Na Mwenyezi 
Mungu huwapenda wafanyao wema. 

94. Enyi mlioamini! Mwenyezi Mungu 
atakujaribuni kwa baadhi ya wanyama wa kuwinda 
inayowafikia mikono yenu na mikuki yenu, ili 
Mwenyezi Mungu ajulishe ni nani anayemwogopa 


& 

i; 

® JaSi J^.SAiill jwl^j 

• IjjOilS ; ii I 

©tjpi^ipi 

IjUtJ 1^' > 'jiSI lj| Ci\_5 

5 5S1 'p $1 p (jijiji 

© WyA^I <“ I J * IjiAit | 


ossii p%. pcityrps # Ste (gw 


\ 


kubwa juu ya Waislamu; basi hata wakiwa vipi, wanawachukia tu. 

Na makafiri wengine ndio vivi hivi. Wanawachukia Waislamu zaidi kuliko wanavyowachukia wenyc dini 
nyingine. 

82. Hapa inaonyeshwa kuwa walio haijambo kidogo katika kuwachukia Waislamu ni Manasara. Na zimetajwa 
kidogo hapa sifa zao, na katika baadht ya Aya zifuwatazo. 

83. Hapa wanasiAwa Wakristo kama walivyotukanwa Mayahudi nyuma katika Aya ya 82 na nyinginezo. 
Manasara wengi wamesilimu — na mpaka sasa wanaendelea kusilimu katika pande zote za ulimwengu. Lakini 
Mayahudi wachache kabisa waiiosilimu. 

87. Waarabu katika ukahri wao walijiharimishia kula baadhi ya vyakula na baadhi ya nyama, kama (a) Jike 
aliyezaa mimba kumi. Basi wakisema haramu kuliwa nyama yake, haifai kuchinjwa; (b) Dume lililopanda 
likazalisha majike wengi; (c) Dume aliyezaliwa pamoja na jike; (d) Mnyaraa yo yote aliyewekwa nadhiri kuwa huyo 
haramu kumchinja. 

Basi baadhi ya Waislamu juu ya kusilimu kwao walikuwa wakiona taabu kula wale wanyama ambao katika 


163 



JUZUl) 7 


AL MAIDAH (5) 


WA IDHASAMIU 


(Mwenyezi Mungu) japo hamwoni. Basi atakayeruka 
mipaka (akawawinda) baada ya hayo mlioambiwa, 
atapata adhabu inayoumiza. 

95. Enyi mlioamini! Msiue mawindo na hali (ya 
kuwa) mumo katika Hija au Umra. Na miongoni 
mwenu atakayemwua kwa kusudi, basi malipo yake 
yatakuwa kwa (kuchinja) kilicho sawa na alichokiua, 
katika wanyama wanaofugwa, kama 
watakavyohukumu waadilifu wawili miongoni mwe- 
nu mnyama huyo apelekwe iliko Kaaba (akachinjwe 
huko na kutasadakiwa masikini); au badala ya hayo 
ni kufunga, ili aonje ubaya wa jambo lake (hili). 
Mwenyezi Mungu amekwishayafuta yaliyopita; lakini 
atakayefanya tena Mwenyezi Mungu atampa adhabu. 
Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye nguvu (na) 
Mwenye kuadhibu. 

96. Nyinyi mumehalalishiwa . mawindo ya 
bahari na chakula chake (yaani kilichokutikana 
kimekufa bila ya kuvuliwa), ndiyo posho yenu 
(nyinyi msiokuwa salarini) na kwa wasafiri. Na 
mumeharimishiwa mawindo ya bara maadamu 


* y- /»•* v *• 

px; q$,\ c$>; 

iii > • «ti* & 1 

> j 




ukaHri wao wakiitakidi kuwa haramu kuliwa. Ndiyo wanakatazwa hapa kujiharimishia alichowahalalishia Mwenye/i 
Mungu. 

89. Inataka mtu anaposema neno lake alitimize maadamu ni neno la kheri, khasa anapoliakidisha kwa kuapa 
kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kama kusema kwa dhati yake kweli kweli “Wallahi! Nitafanya jambo fulani” 
(Nalo ni zuri). Basi kama hajalifanya itampasa ima (a) Ampe uungwana mmoja katika watumwa wake, kama anao 
watumwa au (b) Awape chakula masikini kumi — kila mmoja kibaba (au kisaga) cha chakula wanachokila 
wenyewe; sio chakula duni au (c) Awape nguo masikini kumt — kama kumpa kila mtu kikoi au kanzu au fulana. 
Na aliye masikini asiyeweza haya afunge siku 3. 

Na vile vile akiapa kwa dhati yake akasema “Wallahi Sifanyi jambo fulani” ambalo ni bayaj basi akifanya 
yatampasa haya. 

N.B. — Kibaba Ratili na robo. 

90. Habari ya Ulevi imetajwa katika Aya ya 219 ya Suratil Baqarah na imetajwa katika Aya ya 43 ya Surann 
Nisaa. 

93. Aya hizi za kukataza Ulevi kwa tashdidt hii zimeteremka mwaka wa sita wa Al Hijra baada ya kuwa 
Masahaba wengi wamekufa na hali ya kuwa wakilewa. Basi Masahaba wenziwao wakawakhoHa sana nini itakuwa 
hali yao Kiyama. Ndio wakajibiwa hapa kuwa hapana lawama juu yao kwani ilikuwa haujaharimtshwa siku hizo 
Wao ilikuwa juu yao kujiepusha na hayo yaliyokuwa wamekatazwa siku hizo. Nao walikuwa wakijicpusha na kila 
lililokuwa likikatazwa, na wakifanya kila lililokuwa likiamrishwa Basi yale ndiyo yahyokuwa wajibu iuu yao, siyo 
haya ya kuacha ulevi. 

Aya hii waliyotfanya ni ya 94 inafahamisha ile Naskhi aliyoikubalisha Mwenvezt Mungu akaitaja katika Qurani 
— kuleta amri kidogo kidogo na makatazo kidogo kidogo; na wakaikataa. Na sisi tukawavunja katika maelezo ya 
Aya ya 106 ya Suratul Baqarah. Basi hapa wanageuzageuza tafsiri ya Aya hii ifahamishe uwongo wao huo Lakini 
wapi! 

94. Mwenyezi Mungu huwafanyia mtihani waja Wake kwa lo lote lile atakalo aonyeshe walikuwa waja hawa 
wametii, wamefuata waliyoambiwa, au hawakutii. 

Nyuma huko alilifanyia tntihani jeshi alilokuwamo Nabii Daudi kuwa litashikwa na kiu kali kabisa, na litakutana 
na mto wa maji mengi mazuri lakini halina ruhusa kunywa na kukata kiu katika mto huo. Ruhusa aliyopewa kila 


164 


JUZUU 7 


AL MAIDAH ( 5 ) 


WA IDHASAMIUU 


* 


nyinyi mumo katika kuhiji, au umra. Na mcheni 
Mwenyezi Mungu ambaye mtakusanywa kwake. 

97. Mwenyezi Mungu ameifanya Kaaba — hii 
Nyumba tukufu — kuwa tengenezo la (maisha ya) 
watu na (akaifanya) ile miezi mine mitukufu (pia 
tengenezo la maisha ya watu) na kule kupeleka 
wanyama Makka, na kujitia vigwe (vya kuonyesha 
kuwa wao Mahujaji; yote hayo ni kwa ajili ya 
tengenezo la maisha ya watu. Amefanya) haya kwa 
sababu mjue ya kwamba Mwenyezi Mungu anayajua 
yaliyomo mbinguni na yaliyomo katika ardhi, na ya 
kwamba Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 

98. Jueni kwamba Mwenyezi Mungu ni Mkali 
wa kuadhibu, na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni 
Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu 
(pia kwa wanaotubia). 

99. Hakuna juu ya Mtume ila kuhkisha tu, na 
Mwenyezi Mungu anajua mnayoyadhihirisha na 
mnayoyaficha. 

100. Sema (Umwambie kila mtu): "Hawawi 
sawa wabaya na wema, hata huo wingi wa wabaya 
ukikufurahisha (usimili katika wingi huo). Basi 
mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili (msende 
katika ubaya japo ndiko kwenye wingi) ili mpate 
kufuzu. 

10 1. Enyi miioamini! Msiuhze mambo ambayo 
mkidhihirishiwa yatakuchukizeni. Na kama 
mtayauliza, maadamu inateremshwa Qurani 
mtabainishiwa. Mwenyezi Mungu amesamehe hayo. 
Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa kusamehe (na) 
Mpole sana. 


K&\ 4 

vV&\ 'ii 01 yssk 

® (jij (j?</-$\ 


1 5i -4 if-{< 

eussc yj. 2ii ; (jgyji 




mmoja katika hao ni kuteka maji funda tu katika mkono wakje anywe lile lile tu basi, likimkata kiu Usimkate. Basi 
wengi katika hao wahkhalifu amri hiyo wakayapapia kweli kweli. 

Kisa hiki kimetajwa katika Aya ya 249 ya Suratil Baqarah. 

Basi na Nabii Muhammad (s.a.w.) katika mwaka wa sabaa wa A 1 Hijra alipotoka na jeshi lake la watu elfu wa 
khamsumia wanakwenda kufanya umra, Mwenyezi Mungu aliwaharimishia kuwinda kinyama cho chote cha 
barani. Na akawaambia kuwa atawafanyia mtihani wa kuwawekea chekwa wanyama hao katika kila njia 
watakayoptta. Watakuwa chekwa kiia upande na wengi kabisa wa kuweza kwa urahisi kupigwa kwa mikuki; bali 
na kukamatwa kwa mikono pia. Lakini wakaambiwa hawana ruhusa kuwagusa. 

Basi walifanyiwa haya wakayakuta hayo waliyoambiwa; lakini wote walivuka salama; hakuna aliyekhalifu hata 
mmoja. 

95. Baada ya kuvuka mtihani ule uliotajwa katika Aya ya 94 imeambiwa kuwa sasa mtu akiua kiwinda naye 
yuko katika Hija au umra basi: - 

(1) Atachinja kinyama cha kufuga kinachoshabihiana kwa sura na hicho kiwinda alichokiua. 

(a) Akiua mbuni atachinja ngamia atoe nyama yake kuwa sadaka kwa masikini; 

(b) Akiua nyati au punda milia atachinja ngo'mbe atoe nyama yake sadaka; 

(c) Akiua paa atachinja mbuzi atoe sadaka nyama yake. 

Au 

(2) Kitatiwa thamani hicho kinyama kinachoshabihi kiwinda htcho. Aambiwe kununua, kwa thamani hiyo yote, 
chakula cha chembechembe (nafaka) kinacholiwa sana katika nchi hiyo. Ampe kila masikini kibaba kimoja. 


165 





JUZUU 7 


AL MAIDAH (5) 


WA IDHASAMIUU 


102. Watu wa kabla yenu waliyauliza, kisha 
wakawa wenye kuyakataa. 

103. Mwenyezi Mungu hakujaalia (uharamu wo 
wote) juu ya Bahira wala Saiba wala Wasila wala 
Hami; lakini waliokufuru wanamtungia uwongo 
Mwenyezi Mungu, na wengi katika wao hawatumii 
akili (hata kidogo). 

104. Na wanapoambiwa, “Njo-oni katika 
hukumu alizoziteremsha Mwenyezi Mungu na 
(anazozisema) Mtume,” husema: “Yanatutosha yale 
tuliyowakuta nayo baba zetu.” Je, hata kama baba 
zao walikuwa hawajui kitu wala hawakuongoka 
(watawafuata tu)? 

105. Enyi mlioamini! Lililo lazima juu yenu ni 
nafsi zenu. Hawakudhuruni waliopotoka ikiwa 
mumeongoka. Marejeo yenu nyote ni kwa Mwenyezi 
Mungu; basi atakwambieni yale mliyokuwa 
mkiyatenda. 

106. Enyi mlioamini! Wekeni mawasii wawili 
wenye uadilifu miongoni mwenu (Waislamu 
wenzenu), wakati wa kuusia, yanapomfikia mauti 
mmoja wenu. Au (wekeni mashahidi) wengine 
wawili wasiokuwa katika nyinyi (wasiokuwa 
Waislamu) mnapokuwa safarini (na hapana waislamu 
mbele yenu), na msiba wa mauti ukakufikieni. 
(Nyinyi mahakimu) Mtawasimamisha wawili hao 
baada ya Sala, na waape kwa Mwenyezi Mungu 
kama mkiwa na shaka (katika wasia huo walioutaja 
hao mashahidi), (Waseme katika kuapa kwao): 
“Hatukupokea cho chote (ikiwa tumebadilisha haya) 
ingawa ni jamaa (yetu) wala hatutaiicha ushuhuda wa 
Mwenyezi Mungu; hakika hapo tutakuwa miongoni 
mwa wenye dhambi (kubwa).” 


L ' . t "■» < 'A ■**/'.»* » - *»'•? \"\ { ' 

I I pW-s V4JU( Lb 




-i } 

0 ,ii 

* BsTJi £Si tWij U GpiisKjg^jJi 
a oSte&H & £&<) 

tSi^SS^ii ji.fC33iiSiji,jS 

«5| U£\ 3+ ® J3i f£»tW 

• ■>'{ . » . ' »y» ? » 1 t , ->'■»('-> - 


Au 

(3) Afunge kwa idadi ya <>ibaba hivyo. Kama ikikadiriwa kwa bei ya mbuzi mmoja vinaweza kunulika vibaba 
40 vya mchele basi atafunga siku 40 ; na kama hivi. 

96. Mahujaji wanaharimishiwa viwindwa vya barani. Ama vya baharini hawaharimishiwi. 

Af.fi. — Na viwindwa vya baharini ni halali kwa kila mtu — vikivuliwa na vikikutikana vinaolea vimekwisha 
kufa. Pia halali kuvila maadamu havitakudhuru. Na takriba vinyama vya majini (maji matamu na ya chumvi) vyote 
nt halali kuvila ila Chura. 

97- Maisha Bara Arabu yalikuwa si ya kuishika — ilikuwa kunyang’anyana na kupigana na kuuana tu dom 
daima ila: (a) Wakihishimu AJ Kaaba na Ardhi iliyo karibu na Ai Kaaba (Makka na pambizo zake). Hapo 
hapakuwa pakinyang’anywa mtu wala kupigwa wala kuuawa. Na (b) Wakihishimu vinyama vinavyochungwa 
kupelekwa Makka kwenda kutolewa sadaka. Basi wakiwahishimu na wale wanaowachunga. Basi hawakuwa 
wakitaabishwa kwa lo lote. Na (c) vile vile waliojitia alama za kuwa wao wanakwenda kuhiji. Na (d) Wakihishimu 
miezi mtne — Mfunguo pili, Mfunguo tatu, Mfunguo nne na Mfunguo kumi (Rajabu). Katika miezi hii walikuwa 
hawanyang’anyani wala hawapigani wala . . . 

Ndio maana Mwenyezt Mungu akasema kuwa haya ni tengenezo la maisha ya watu — hao Waarabu. 

10 1. Hapa Waislamu wamekatazwa kuuliza suala zisizokuwa na haja ambazo hazina faida katika dini wala 
dunia; wasije wakapata jawabu za kuwaudhi Kama vile kuuliza ‘Mimi mwana wa halali au mwana wa haramu?’ 


166 


JUZUU 7 


AL MAIDAH ( 5 ) 


WA IDHASAMIUU 


107. Ikigundulikana ya kwamba wawili hao 
wamefanya dhambi (ya kusema uwongo katika hayo 
waliyoyashuhudia), basi wawili wengine katika wale 
warithi uliowadhuru wasia huo watasimama mahali 
pao, waape kwa Mwenyezi Mungu (na kunena): 
“Ushahidi wetu ni kweli zaidi kuliko ushahidi wao, 
na sisi hatukufanya dhuluma; hakika hapo tutakuwa 
miongoni mwa madhalimu. 

108. Hivi inaelekea zaidi ya kwamba watatoa 
ushahidi uiio sawa au wataogopa visije vikaletwa 
viapo (vingine) baada ya viapo vyao. Na mcheni 
Mwenyezi Mungu na msikie (mnayoambiwa), m 
hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi watu maasi. 

109. (Kumbukeni) Siku ambayo Mwenyczi 
Mungu atawakusanya Mitume awaambie: “Mlijibiwa 
nini?” (Mitume) watasema: “Hatuijui ilimu (karna 
yako juu ya jambo hili wala jenginelo). Bila shaka 
Wewe ndiye ujuaye mambo ya siri. ,J 

110. (Kumbukeni tena) Mwenyezi Mungu 
atakaposema: “Ewe Isa mwana wa Maryamu! 
Kumbuka neema yangu juu yako, na juu ya mama 
yako, nilipokusaidia kwa (kukupa kuwa na wewe) 
roho takatifu (Jibrili), ukazungumza na watu 
(maneno ya nafuu) katika utoto (wako) na katika 
utuuzima (wako). Na (kumbuka) nilivyokufundisha 
kuandika na (nikakupa) Hikima na Taurati na Injili. Na 
kumbuka ulipotengenza kwa udongo sura za ndege kwa 
idhini yangu, kisha ukapuliza zikawa ndege kwa idhini 
yangu, na ulipowaponesha vipofu na wenye mbalanga 
kwa idhini yangu, na ulipowatoa (baadhi ya) wafu 
(makaburini mwao) kwa idhini yangu, na nilipokuzuilia 
wana wa lsraili (wasikudhuru) ulipowaHkia kwa hoja 
zilizo wazi; wale waliokufuru miongoni mwao waka- 
sema. “Haya si cho chote ila ni uchawi dhahiri." 


' U4 - 1 \ 'j\L 

.^4 

e v ‘^]i>i' iiS; .ta & <; 




Au ‘Mimi nitaingia Motont au nitaingia Peponi?’ Na kama walipofaridhiwa kuhiji wakasema ‘Mara ngapi ahiji mtu 
kattka maisha yake?’ Wanatakia nini kuuliza? Lililokuwa la kila mwaka mara moja — kama kufunga na kutoa 
zaka — walibainishiwa kuwa kila mwaka mara moja. Na lililokuwa la kila siku — kama kusali — walibainishiwa 
kuwa ni la kila stku. Na hii Hija haikubainishiwa kitu; basi muradi kuwa mara moja inatosha. Ya nini kutafuta 
tashdidi? Basi suala namna hizi Mwenyezi Mungu hazipendi. 

103. Waarabu walikuwa wakiharimisha kuwala na kuwatumia wanyama hawa; na wakisema kuwa Mwenyezi 
Mungu amewaamrisha hayo. Wanyama wenyewe ni hawa: (i) Hami — beberu lililopanda sana; (2) Bahira — 
Ngamia aliyezaa mimba kumi; (3) Satba — Kondoo (au mbuzi) aliyezaa mimba tano; (4) Wasila — Dume 
aliyezaliwa pacha na jike. Na kama hawa. 

105. Haya huambiwa mtu inapokuwa ametekeleza fardhi yake ya kuamrisha mema na kukataza mabaya na 
tkawa hastkilizwi. Basi yeye hana lawama juu ya mabaya yatakayofanywa na hao. Lawama yake ni juu ya amali 
zake mwenyewe sasa. 

106. Uislamu unahimiza kila jambo muhtmu kuliandika; kama kukopa, kuweka wakfu, kuusia na kama haya. 
Na ikiwa bahati mbaya mauti yamemkumba kwa ghaila anapata ruhusa ya kuwausia wstu wawili wafikishe hayo 
ambayo ilikuwa ayaandike. 


167 


Afil CA» 


JUZUU 7 


AL MAIDAH (5) 


WA IDHASAMIUU 


111. Na nilipowafunulia wanafunzi (wako) 
kwamba: “Niamini Mimi na Mtume wangu (huyu 
Isa),” wakasema: “Tumeamini na uwe shahidi kuwa 
sisi ni wanyenyekevu.” 

112. (Kumbuka) Wanafunzi (wako) waliposema: 
“Ewe Isa mwana wa Maryamu! Je, Mola wako 
anaweza kututeremshia chakula kutoka mbinguni?” 
Akasema (Nabii Isa): “Mcheni Mwenyezi Mungu 
kama nyinyi ni wenye kuamini kweli. (Musitake 
miujiza).” 

11 3. Wakasema: “Tunataka kula katika hicho 
na ili nyoyo zetu zitulie na tujue ya kwamba 
umetwambia kweli na tuwe miongoni mwa 
wanaoshuhudia (miujiza ya Mwenyezi Mungu 
anayowafanyia Mitume yake).” 

114. Akasema Isa bin Maryamu: “Ewe 

Mwenyezi Mungu, Mola wetu! Tuteremshie chakula 
kutoka mbinguni ili kiwe Sikukuu kwa ajili ya wa 
mwanzo wetu (Nao ni sisi) na wa mwisho wetu (Nao 
ni wafuasi wetu watakaokuja baada yetu wakasikia 
haya), na kiwe Ishara itokayo kwako, basi turuzuku, 
kwani wewe ndiye mbora wa wanaoruzuku.” 

n 5. Mwenyezi Mungu akasema: “Bila shaka 
Mimi nitakiteremsha juu yenu, lakini miongoni 
mwenu atakayekataa baada ya haya, basi Mimi 
nitamuadhibu adhabu ambayo sijamwadhibu yo yote 
katika walimwengu.” 

116. Na (kumbukeni) Mwenyezi Mungu 
atakaposema: “Ewe Isa bin Maryamu! Je, wewe 
uliwaambia watu:‘Nifanyeni mimi na mama yangu 
kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu’?” 
Aseme (Nabii Isa)'“Wewe umetakasika na kuwa na 
mshirika. Hainijuzii mimi kusema ambayo si haki 


Jt J Ij 


& &lcl^ J 

yji $j (jjd£ I (j/sS \ 


Na watu hao inataka wawe Waislamu maadamu mahala hapo pana Waislamu. Ama ikiwa hapana Waislamu basi 
anaweza kuwausia wasiokuwa Waislamu 

KhalaCu wale warithi wakiwa na shaka kuu ya maneno ya mawasii wale, wanaweza kwenda kwa hakimu 
kumuhadithia. Na hakimu atawaambia wale mawasii wale yamini kuthubutisha kuwa hayo waliyoyasema ni kweli. 
Wakitokubali yamini utabadilika wasia huo. Na wakikubali, wakaapa, utathubuti. 

Na juu ya kuthibiti kwake wasia huo kwa yamini zao hizo; lakini ikidhihiri kwa daiili zisizokuwa na shaka kuwa 
waongo tu mawasii hao basi. Hakimu atawapa ruhusa wale warithi wale yamini ya kusema kuwa mawasii hao 
waongo. Basi utabadilika ule wasia. 

Maeleao yao juu ya hii Aya waliyoifanya ya 107 tumeyarejeza katika Aya 282 ya Suratul Baqarah. 

109-115. Hapa yanatajwa baadhi ya mambo yatakayotokea siku ya Kiyarna. Miongoni mwa hayo ni (a) 
KuuUzwa Mitume habari za uma zao na (b) Kukumbushwa Nabii Isa baadhi ya neema alizopewa na Mwenyezi 
Mucgu na (c) Kukumbushwa baadhi ya mambo waliyoyasema na waliyoyafanya wanafunzi wake (Masahaba zake). 

1x0. Katika maelezo ya Aya makadiyani walioifanya ni ya 1 x 1 wamewataka watu warejelee Aya makhsusi za 
Sura makhsusi walizozitaja hapo ili waone zaidi mkorogo wao walioukoroga katika kufasiri Aya hizo. Majibu ya 
maelezo yao ya 2:57, 2:88 yarno katika majibizo ya Suratul Baqarah. Na majibu ya maelezo yao ya 2:254; 5:47; 
j: 50; 3:56; yamo katika Marejezo ya Juzuu ya Tilkar Rusul. Na majibu ya maelezo yao ya 4:158 yamo katika 
marejezo ya La Yuhibb. 


168 


1UZUU 7 


AL MAIDAH (5) 


WA 1DHASAMIUU 


yangu (kuyasema, kwa kuwa ni ya uwongo). Kama 
ningalisema bila shaka ungalijua; unayajua yaliyomo 
nafsini mwangu, lakini mimi siyajui yaliyo nafsini 
mwako; hakika Wewe ndiye ujuaye mambo ya 
ghaibu.” 

1 1 7 . “Sikuwaambia lo lote ila yale 

uliyoniamrisha: ya kwamba ‘Mwabuduni Mwenyezi 
Mungu, Mola wangu na Mola wenu. 1 Na nilikuwa 
shahidi juu yao nilipokuwa nao; na uliponikamilisha 
muda wangu, Wewe ukawa mchungaji juu yao, na 
Wewe shahidi juu ya kila kitu. 5 ’ 

118. “Ikiwa utawaadhibu, basi bila shaka hao ni 
waja wako; na ukiwasamehe basi kwa hakika wewe 
ndiye Mwenye nguvu ( na) Mwenye hikima; 
(hutaambiwa kuwa wamekushinda kuwatia adabu). 5 ’ 

119. Mwenyezi Mungu atasema: “Hii ndiyo 
Siku ambayo wakweli utawafaa ukweli wao. Wao 
watapata Bustani zipitazo mbele yake mito. Humo 
watakaa milele. Mwenyezi Mungu amewawia 
(amewapa) radhi; nao wawe radhi naye. Huku ndiko 
kufaulu kukubwa. 

120. Ni wa Mwenyezi Mungu tu ufalme wa 
mbingu na ardhi na vilivyomo humo vyote. Naye ni 
Mweza juu ya kila kitu. 


® * «yj atyci 




'?£i J&' »tU5si CKS 
3l c rt <Sj& 




114. Makadiyani katika Aya waliyoifanya ya 1 15 wanakataa kuwa chakula kSitcremshwa kutoka mbinguni — 
au kilitaka kuietwa kutoka mbinguni; halafu kisiletwc kwa kuwa wenyewe waombaji walisema basi, Na haB ya 
kuwa hizi ndizo kauli mbili zinazosemwa na wafasiri hao waliowataja ma wengineo, kama ilivyo katika sahifa 54 ya 
Juzuu ya 7 ya Ruuhul Maany; kama wanavyojua, ila wanajitia pambani tu kama dasturi yao; wakaandika hapa: 
“Maneno haya yanaonyesha ya kuwa wanafunzi wa Nabii Isa hawakuomba chakula cha mara moja, bali chakula 
kisichokwisha, kinachopatikana bila taabu. Aya hizo sio muradi wao ya kuwa chakula kiliteremka kutoka 
mbinguni.” Waongo. Hapana mfasiri yo yote aliyefasiri hivi walivyofasiri wao; ila wengine wamesema kulidumu 
muda mrefu huko kuletwa kwao. Na tafsiri yao hii inapinga dhahir shahir hayo maneno ya Mwenyea Mhngu 
yaliyo hapa katika Aya hizi. Lakini hawamwogopi Mwenyezi Mungu kumharibia maneno Yake, kama wasivyojali 
pia kuyaharibu maneno ya Mtume wake na ya wanavyuoni wake; wao lao ni kutaka kuupoteza uma tu. 

113. Hapa wametia maneno ya kutaka kuthubutisha uwongo wao. Wakataja natija za Vita vya 1914-1918 na 
vya 1939-1945. Vita hivyo havikufanya taathira yake mbaya juu ya Wakristo tu; imefanya juu ya ulimwengu 
mzima. Wala malipo hayo yasingezuiliwa yasije mpaka kikapita kiasi cha miaka 2000; na hapa katika wakati huu 
ndio yalipwe mara mbili mfululizo! WanayatUia farumu tu hayo maneno yao yanayopepesuka huku na huku — 
mrama moja kwa moja. 

11 7. Makadiyani katika Aya waliyoifanya kuwa ni ya 118 wamefasiri makusudi hivi: “Uliponifisha ” 

kuonyesha kuwa Nabii Isa kafa. Na tumeisema habari hii kwa urefu katika Aya ya 56 ya Suraii Aali Imran Juzuu 
ya Tilkar Rusul. Na tukataja humo kuwa wanavyuoni wanasema kuwa tamko la Tawaffaa sio maana yake ya asili 
“kutoa roho”; na wao wanajua; basi tu. Hata katika Aya hii katika sahifa 60 ya Juzuu ya 7 ya Ruuhul Maany, 
ameandika huyu mwenye Ruuhul Maany ambaye wanajidai wamemfuata; ameandika: "Falammaa Tawaffaytany 
- qabadhtany Bir Raf-i Ilas Samaa" (Uliponichukua kwa kunipeleka mbinguni). 

Si hii tafsiri ya mwenye Ruuhul Maany na wengine! Tena akazidi kulifasiri hili tamko la Tawaffaytany, 
akasems: "Yuqaalu Tawaffaytul Maala = Qabadhtuhuu" ; yaani tamko la Tawaffaytu katika asili ya lugha ya 
Kiarabu ni kutekeleza, kama hivi unavyosema "Tawaffaytul Maala ” yaani nimemtekelezea mali. Si hii hizaya 
inazidi kuwaTtka hao? 

119. Kuonyesha kuwa !itakalomfaa mtu siku ya Kiyama ni ukweli katika Uislamu wake. Kutekeleza kama 
alivyoamrishwa, si Uislamu jina tu. 


169 


14 



Ina Aya 165 SURAT AL AN ~ AM / na Makara 20 

(Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye ol 4| 

kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye "** ' ^ ^ 

kuneemesha neema ndogo ndogo. 

I. Sifa zote njema zinamthubutikia Mwenyezi J 'JL j ^ 

Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, na akafanya • J i «V,. 

giza na nuru. Na juu ya haya wale waliokufuru 
wanamsawazisha Mola wao (na vijiungu vya 
uwongo). 

.. t 2 ndi » e aliyekuumbeni kwa udongo, 

kisha akaweka muda (wa ajah ya kila kiumbe). Na > ( ,, + , 

muda huo maalumu (uliowekwa kuondoka © (J)JCj j&Jl StU^ Joli jj.1 

ulimwengu) uko Kwake. Juu ya haya mnafanya 
shaka. 

3. Na yeye ndiye Mwenyezi Mungu katika j^jL, LJ o^lll i_ «uil 

mbingu na katika ardhi; anaijua ndani yenu na nje ^ 

yenuj na anayajua (yote) mnayoyachuma. ©cW-£ & <*Sj4r?j 

4- Na haiwalikii hoja yo yote katika hoja za 
Mola wao ila wanaikengeuka. y <- u '*- 


u- K 2, u Y T ndiy , e , aliyek T mbe ? i , k u wa 

kisha akaweka muda (wa ajali ya kila kiumbe). Na p ,/ $ 

muda huo maalumu (uliowekwa kuondoka © c I vjcu~ JcJj jil 

ulimwengu) uko Kwake. Juu ya haya mnafanya 
shaka. 

3- Na yeye ndiye Mwenyezi Mungu katika LJ o^£)l i_ cwl y»j 

mbingu na katika ardhi; anaijua ndani yenu na nje ^ 

yenu; na anayajua (yote) mnayoyachuma. ©cWr^ ^ pWj tpj&J 

4- Na haiwafikii hoja yo yote katika hoja za 

Mola wao ila wanaikengeuka. ^ ^ ‘ 

5* Wameikadhibisha haki ilipowafikia; kwa t s' 7 8 if i*»f i * <.'. 

hivi zitawafikia habari za yale wahyokuwa y* WUJso 

wakiyafanyia mzaha. © uYy&i \>y&\ 

6. Je . hawaoni uraa ngapi tuhzoziangamiza U ’J $ i lj£ Jjf 

kabla yao? Tuhwamakmisha katika nchi 1 * r, , ; ,, . 

tusivyokumakinisheni (nyinyi), na tukawapelekea 

mvua iendeleayo, (wakastarehe kwa kila namna ya , - \>\'\*-> K' 

mazao), na tukaifanya mito inapita mbele yao. Kisha c t A ,£-j£j4 > J jo^^a 

tukawaangamiza kwa sababu ya dhambi zao; na 

tukaumba baada yao uma nyingine. , "V, 


®'i*M &r»? 


7. Na lau tungelikuteremshia maandishi katika > > ->"(< rf ■ *< *; ' 

karatasi (kama walivyotaka) na wakaydgusa ^ 

(maandishi hayo) kwa mikono yao, bila shaka wale 

waliokufuru wangalisema: ‘ r Haya si cho chote ila ni _«•»/. 

uchawi dhahiri (Kiini macho tu hiki; si maandishi).” ©(^Str* 

8 . Na husema : “Mbona hakuteremshiwa 7 S\ 12’J % 

Malaika (wa kutwambia kuwa kweh huyu ni ^ ^ > ■» 

Mtume)? 17 Na kama tungeliteremsha Malaika, (na 

juu ya hivi wakakataa), bila shaka shauri (yao ya 

7- MakaAri walimwambia Mtume ‘Hatukuamini kuwa wewe ni Mtume mpaka upande mbinguni, mikono 
mitupu na sisi tunakuona; kisha urejee, na sisi tunakuona, hali ya kuwa una daftari ambalo ndani yake muna 
shahada ya kuwa wewe ni Mtume wa Mwenyezi Mungu.” 


170 



JU2UU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


kuangamizwa) ingekatwa (mara moja/ kisha wasi- 
ngelipewa nafasi (muhula). 

9. Na kama (Mtume) tungalimfanya Malaika 
bila shaka tungalimfanya (kwa sura za) binadamu. 
(Na lau tungaliteremsha Malaika wa kushuhudia pia 
tungelimteremsha kwa sura za binadamu) na 
tungeliwatatanishia yale wanayoyatatanisha. 

ia. Na hakika walifanyiwa stihzai Mitume 
(wote) kabla yako, lakini (mwisho) yakawazunguka 
wale waliofanya mzaha, miongoni mwao, yale 
waliyokuwa wakiyafanyia mzaha. 

1 1. Sema: “Safirini katika nchi, kisha mtazame 
ulikuwaje mwisho wa wakadhibishaji.” 

12. Sema (uwaulize): “Ni vya nani vilivyomo 
mbinguni na ardhini?” Useme (tena kujibu): “Ni 
vya Mwenyezi Mungu.” Yeye amejilazimisha 
kuwafanyia rehema (waja wake); (kwa hivyo huwapa 
muda, hawatesi upesi. Na pengine hawatesi mpaka 
Kiama au hawatesi kabisa). Hakika atakukusanyeni 
siku ya Kiyama, siku isiyo na shaka. Wale waliojitia 
khasarani hawaiamini (siku hiyo). 

13. Na ni vyake (Mwenyezi Mungu vyote) 
vinavyotulia (na vinavyotaharaki) katika usiku na 
(katika) mchana; naye ndiye asikiaye na ajuaye. 

14. Sema: “Je, nifanye Mola (wangu) 

asiyekuwa Mwenyezi Mungu, (ambaye ndiye) 
mwumba wa mbingu na ardhi; naye hulisha wala 
halishwi?” Sema: “Hakika mimi nimeamrishwa 
niwe wa kwanza katika wenye kusilimu na 
(nikaambiwa): “Usiwe miongoni mwa 

wanaomshirikisha (Mwenyezi Mungu).” 

15. Sema: “Mimi naogopa adhabu ya Siku 
kubwa (hiyo) ikiwa nitamuasi Mola wangu.” 

16. Atakayeepushwa nayo (adhabu hiyo) Siku 
hiyo (ya Kiyama), bila shaka amemrehemu 
(Mwenyezi Mungu); na huku ndiko kufaulu kuliko 
dhahiri. 


® 


S <?!&&& $ 

jij U ^Jj 

t|l» 

$‘rW.'3Sf*tiZS 




uilo* (Jj c>), Ji 


/ l./ / l * S 


12. Kuonyesha kuwa Mwenyezi Mungu Ana rehema kubwa kabisa juu ya wanaadamu. Amewaumba kwa 
kuwapa (a) roho na (b) vingine Asivyowapa viumbe vyengine na (c) utambuzi na (d) akili na (e) kujua kusema na 
(0 kujua kuandika na (g) kujua kusoma na . . . Na juu ya hivi Akawaletea na Mitume wa kuzidi kuwafumbua 
macho. Na Amewawekea jaza ya Pepo hao watakaofuata. BaSi wasiokubali kutengenea — juu ya yote haya — 
wamejitia khasarani wenyewe. 

14. Hapa wanazindutiwa wale wanaoacha kumwabudu Mwcnyezi Mungu Ambaye baadhi ya sifa Zake ni 
hiyo, iliyo katika Aya ya 13, wakaomba mizimu na mapango na makaburi na mapepo. Yana jambo gani hayo 
mapepo na makaburi na mapango na mizimu? Si upotofu wa akili tu huo? Bali na ukafiri pia kuwaomba: 
“Bwana! Nimekuja naomba unipe . . Mwislamu kamili hasubutu kusema hivi. Kufanya hivyo ni namna ya 


JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


17. Na kama Mwenyezi Mungu akikugusisha 
madhara (taabu), basi hakuna yo yote awezaye 
kuyaondoa ila Yeye; na kama akikugusisha kheri 
(hakuna wa kuweza kuondoa ila Yeye tu peke yake). 
Yeye ndiye Mwenye uweza juu ya kila kitu. 

18. Naye ni Mshindaji (amewatawala) waja 
wake <wote); naye ndiye Mwenye hikima na 
Mwenye khabari zote. 

19. Sema (uwauhze): “Kitu gani ushahidi wake 

ndio mkubwa zaidi?” Kisha sema: (ujibu) 

“Mwenyezi Mungu. (Basi Yeye ndiye) shahidi baina 
yangu na baina yenu. Na Qurani hii imefunuliwa 
kwangu ili kwa hiyo nikuonyeni nyinyi na kila 
imfikiayo. Je, kwa yakini nyinyi mnashuhudia ya 
kwamba wako waungu wengine pamoja na 
Mwenyezi Mungu?” Sema (tena); “Mimi 
sishuhudii.” Useme (tena vile vile) “Yeye ni Mungu 
mmoja tu. Na hakika mimi ni mbali na hao 
mnaowashirikisha (na Mwenyezi Mungu).” 

20. Wale tuliowapa Kitabu wanayafahamu 
haya kama wanavyowafahamu watoto wao. Wale 
wanaojitia khasarani (miongoni mwao) ndio 

hawaamini. 

21. Na nani dhalimu zaidi kuliko yule 

amzuliaye uwongo Mwenyezi Mungu au 

azikadhibishaye hoja Zake? Hal ika madhalimu 

hawatafaulu. 

22. Na (wakumbushe) siku ambayo 
tutawakusanya wote pamoja, kisha tutawaambia wale 
walioshirikisha: “Wako wapi washirikishwa wenu 
mliokuwa mnadai (kuwa hao washirika wa Mungu)” 

23. Kisha hautakuwa udhuru wao isipokuwa 

kusema: “Wallahi, Mola wetu! Hatukuwa 

washirikina.” (Ati wanamdanganya Mwenyezi 
Mungu). 

24. Angalia jinsi wanavyosema uwongo juu ya 
nafsi zao. Na yamewapotea waliyokuwa wakiyazua 
(ya kuwa waungu wao hao watawaombea mbele ya 
Mwenyezi Mungu). 

.25. Na wako miongoni mwao wanaokusikiliza, 
na (kama kwamba) tumezitia pazia nyoyo zao wasije 
kuyafahamu (hayo wanayoyasikia), na (kama 




&<£ I 

eSS&tSimS&PMi 
S)65 WS®?? 

iCL 

r*$ & ^ 

£2 (<xiSi ’ 4 > t>f 


ushirikma. Basi natujiepushe na chembe hii ya ushirikina. 

17-18. Zinazidi kubainisha kuwa wa kuombwa na kutegemewa ni Mwenyezi Mungu tu Peke Yake kwani 
hakuna wa kupitisha Alitakalo ila Yeye. 

19. Makaiiri wakimwambia Mtume ‘Wewe si Mtume’, kams :ulivyoona na tutavyoona katika Aya nyingi. 
Basi anaambiwa Mtume asijali kukataliwa na wao maadamu Mwenvezi Mungu Mwenyewe Anamkiri kuwa ni 
Mtume Wake. 


172 




JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


kwamba) pana uziwi masikioni mwao; na wakiziona 
kila hoja hawaziamini. Hata wanapokujia kukujadili, 
wale waliokufuru husema: “Hizi (unazozisoma) si 
cho chote ila ni hadithi tu za watu wa kale. ,J 

26. Nao wanakataza (watu kuyafuata) haya; na 
(wenyewe) wanajiweka mbali nayo; nao 
hawaangamizi ila nafsi zao; hali hawatambui 
(wenyewe kuwa wanaangamiza nafsi zao. Wao 
wamo furahani tu kuwa wanampinga Nabii 
Muhammad). 

27. Na ungeona (Siku ya Kiama) 
watakaposimamishwa kwenye Moto, wakawa 
wanasema “Laiti tungerudishwa (ulimwenguni); 
wala hamtakadhibisha (tena) Aya za Mola wetu, na 
tutakuwa katika wanaoamini”; (ungewaona siku hiyo 
namna wanavyodahadari). 

28. (Siyo. Hawatatenda mema yo yote). Bali 
yamewadhihirikia waliyokuwa wakiyaficha zamani. 
Na kama wangelirudishwa bila shaka wangeyarudia 
yale waliyokatazwa; na bila shaka hao ni waongo 
(tu). 

29. Na walisema: “Hakuna mengine ila maisha 
yetu (haya tu) ya dunia, wala sisi hatutafufuliwa. JJ 

30. Na ungeona (Siku ya Kiama) 
watakaposimamishwa mbele ya Mola wao, 
akawaambia: “Je, si kweli haya? JJ Na wao 
wakasema: “Kwa nini? (Ni haki Wallahi), mnaapa 
kwa jina la Mola wetu. JJ Aseme (Mwenyezi Mungu); 
“Basi ionjeni adhabu kwa sababu ya kule kukanusha 
kwenu.” 

31. Bila shaka wamekwishapata khasara wale 
waliokadhibisha kukutana na (Jaza ya) Mwenyezi 
Mungu; hata ilipowafikia kwa ghaila saa ile (ya 
kukata roho), walisema: “Oo! Majuto yetu juu ya 
yale tuliyoyapuza. JJ Nao watabeba mizigo (ya 
madhambi) yao migongoni mwao. Angalieni. Ni 
mabaya mno wanayoyabeba. 

32. Na maisha ya dunia (hii) si kitu ila mchezo 
tu na upuzi. Na bila shaka nyumba ya Akhera ni 
bora zaidi (bila kiasi kuliko hii dunia) kwa wale 
wamchao (Mwenyezi Mungu). Basi hamtii akilini 
(haya mnayoambiwa)? 


e «up c )^. 


# 4 » & *tei 4 p % 




V 






P w'S3i 'PX j 


j * j$j 4*1 C*j 

iU? 1 


26. Inabainishwa hapa kuwa hao wanaujua ukweli wa dini ya Kiislamu — lakini wanaipinga tu na kuwazuilia 
watu kuifuata — wanajiangamiza wenyewe. 

29. Wanajitia nguvu wenyewe katika kufanya mabaya — na wanawatia nguvu wengine — kwa kuwaambia: 
“Hakuna kufufuliwa wala kulipwa, natufanye tunayoyataka tunavyopenda.” 

30-31 Yanatajwa baadhi ya yatakayowalika waovu. 


173 



JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


33. Tunajua ya kwamba yanakuhuzunisha yale 
wanayoyasema (katika kukutukana na 
kukukadhibisha). Basi wao hawakukadhibishi wewe, 
lakini madhalimu hao wanakanusha hoja za 
Mwenyezi Mungu, (Mungu atawalipa). 

34. Na hakika walikadhibishwa Mitume (wote) 
kabla yako, wakavumilia kwa kule kukadhibishwa na 
kuudhiwa mpaka ikawafikia nusura yetu. Na hakuna 
abadilishaye maneno ya (waadi wa) Mwenyezi 
Mungu. Na bila shaka zimekufikia khabari za 


© ‘jw' 


Mitume hao. 

35. Na. ikiwa ni makubwa kwako huku 
kujitenga kwao (na haya unayowaambia kwa kuwa 
wanataka waonyeshwe hiyo miujiza wanayoitaka; 
ukawa unataka sharti waonyeshwe miujiza hiyo, na 
Mimi sitaki), basi kama unaweza kutafuta njia ya 
chini kwa chini. katika ardhi (kwenda kutaiuta 
miujiza hiyo) au (unaweza kupata) ngazi ukapanda 
mbinguni na kuwaletea miujiza (wanayoitaka, fanya). 
Na kama Mwenyezi Mungu angependa bila shaka 
angewakusanya katika uwongozi (huu kwa miujiza 
hiyo; lakini hataki). Basi usiwe miongoni mwa 




wasiojua. 

36. Wanaokubali ni wale wanaosikia. Na (ama) 
watu (hawa) wasiotaka kusikia cho chote Mwenyezi 
Mungu atawafufua (makafiri), kisha watarejeshwa 
kwake. 

37. Na husema: “Kwa nini hakuteremshiwa 
miujiza (tunayoitaka) kutoka kwa Mola wake?” 
Sema: “Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
uweza wa kuteremsha miujiza;” lakini wengi wao 
hawajui (sababu ya kutoletwa miujiza waitakayo). 

38. Na hakuna mnyama katika ardhi wala 
ndege arukaye kwa mbawa zake mbili. ila ni umati 


/j.<. t? I3 

cy$' 1 

%{£*£$$& I 

*' ! '\i<* rt' » tft 

(£#» wj o' tr-^ 


33. Mtume alikuwa ni binaadamu anayehisi upesi mema na mabaya, kwa hivi akihuzunika sana kuona watu 
hawafuati yale mazuri anayowaambia wala hawakubali kuwacha yale mabaya anayowakataza. Na akihuzunika kwa 
kule kukadhibishwa, na hali ya kuwa wanamjua kuwa si mwongo. Basi Mwenyezi Mungu ndio Anamwambia 
“Hawa makaAri wanakujua kuwa wewe si mwongo lakini hawayataki tu haya uliyokuja nayo ambayo 
yatawaondoshea mabaya yao waliyoyazowea.” Mzowea ya kunyonga, ya kuchinja haiwezi. 

Na anabainishiwa katika Aya ya 34 kuwa hayo yanayomftka yeye ndiyo yaliyowafika Mitume wengine. 

3$. Nabii Muhammad (s a.w.) aiikuwa na hamu kubwa kabisa ya kutaka watu wote waiilimu upesi upesi. 
Wapewe hiyo miujiza wanayoitaka wishe udhia. Lakuii Mwcnyezi Mungu aiikuwa hapendi Uislamu huo. 
Akipenda wasilimu baada ya kuyafahamu vyema hayo wanayoambiwa. Siyo wanasilimu kwa nguvu za miujiza, 
kama alivyobainisha haya katika Aya ya 51 Suratul Ankabut na nyinginezo kama hiyo ya 37 mayokuja. 

Aya hii waiiyoifanya ni ya 36 wameikoroga kabisa. Na yote ni kwa ajili ya kukimbia kutaja miujiza. Basi isomc 
tafsiri yake na maelezo yake katika hii tafsiri yetu na tafsiri zo zote zilizomo ulimwenguni zisizokuwa zao. 

38. Kuonyesha kuwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu Umeenea kila kitu na Unaendesha vilivyo kila kitu. Hapana 


174 


JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


kama nyinyi (tunadhibiti kila walifanyalo). 
Hatukupuza Kitabuni (mwetu) kitu cho chote. Kisha 
watakusanywa kwa Mola wao (awalipe). 

39. Na wale waliokadhibisha hoja zetu ni viziwi 
na mabubwi na wamo gizani. Amtakaye Mwenyezi 
Mungu humwachia kupotea; na amtakaye humweka 
katika njia iliyonyoka. 

40. Sema: “Niambieni, kama ikikufikieni 

adhabu ya Mwenyezi Mungu (ya hapa duniani) au 
ikikuHkieni ile saa (ya kufikwa na adhabu ya 
Akhera) je, mtamwita asiyekuwa Mwenyezi Mungu 
(akuondosheeni) ikiwa nyinyi ni wakweli?” 

41. Bali yeye ndiye mtakayemwomba, naye 
atakuondoleeni mnayomwomba (kr’ uondosheeni) 
akipenda. (Nayo ni yale ya kiduniani si ya 
Kiakhera), na mtasahau mnaowashirikisha (na 
Mwenyezi Mungu). 

42. Na kwa yakini tulipeleka (Mitume) kwa 
uma zilizokuwa kabla yako, kisha tukazitia katika 
dhiki na mashaka ili zipate kunyenyekea (baada ya 
kufanya ukaidi). 

43. Kwa nini wasinyenyekee ilipowafikia 
adhabu yetu? Walakini nyoyo zao zilikuwa ngumu, 
na Shetani akawapambia waliyokuwa wakiyafanya. 

44. Basi walipopuza yale waliyokuwa 
wakikumbushwa tuliwafungulia milango ya kila kitu 
(walichokuwa wakikitaka). Mpaka walipofurahia yale 
waliyopewa, hapo tuliwakamata kwa ghafla; na mara 
wakawa wenye kukata tamaa. 

45. Ikakatwa mizizi ya watu waliodhulumu 
(wakaondoka ulimwenguni). Na sifa zote njema ni 
za Mwenyezi Mungu Muumba wa walimwengu 
(wote). 

46. Sema: “Niambieni kama Mwenyezi Mungu 
akikuondoleeni kusikia kwenu na kuona kwenu, na 
akazipiga muhuri nyoyo zenu (kisiingie kitu cho 


.ciilill [j pyj jiv(%;l;l 




®.S-^!3i «pj 


ja&y 2»i 

TWiijte; 


kinachokwenda ovyo ovyo (kinakwenda naiurally tu), Hapana. Vinaendeshwa na Mwenyewe Mwenyezi Mungu 
kwa Mpango Madhubuti. 

40-4 1 . Haya yanaonyesha kuwa makahri wa zama hizo walikuwa aladhali — katika iukadi yao juu ya Uweza 
wa Mwenyezi Mungu — kuliko hawa Waislamu wa ^ama hizi wanaoomba Mizimu na Makaburt na Majini na. . . 
Huwa kila ikishitadi balaa ndipo wanaposhitadi kuwaomba hao wakamwacha Mwenyezi Mungu. Kupotea 
kukubwa kabisa! 

43. Kuonyesha huruma ya Mwenyezi Mungu )uu ya viumbe Vyake, hata wakim'jvasi vipi wakirejea 
Atawapokea. 

44. Kuwahadharisha wabaya kuwa wasione tamu wakiona wanapururiwa (wanapuliziu/a) tu neema juu ya 
uovu waoj watatiwa tu mkononi siku moja. 

46. Wanaonyeshwa kuwa neema zote Mwenyewe Mwenyezi Mungu, sio hao waola wao wasioweza hata 
kujivutia nguo. 


175 



JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


chote cha kheri), ni nani mungu mwingine 
isipokuwa Mwenyezi Mungu awezaye kukuleteeni 
tena? Tazama jinsi tunavyoeleza Aya, kisha wao 
wanapuza. 

47. Sema: “Niambieni kama ikikuHkieni kwa 
ghafla (kwa siri) adhabu ya Mwenyezi Mungu au 
(ikakufikieni) kwa dhahiri, nani watakaoangamizwa 
isipokuwa watu waliodhulumu?” 

48. Na hatutumi Mitume ila huwa watoaji 
khabari njema na waonyaji. Na wenye kuamini na 
kufanya wema haitakuwa khofu juu yao wala 
hawatahuzunika. 

49. Na wale waliokadhibisha Aya zetu 
itawagusa (itawapata) adhabu kwa sababu ya kule 
kuasi kwao. 

50. Sema: “Mimi sikwambieni kuwa ninazo 
khazina za Mwenyezi Mungu (nikakupeni 
mnayoyataka;) wala (sikukwambieni kuwa) najua 
mambo ya siri (ya Mwenyezi Mungu 
nikakubainishieni yatakayokuAkieni katika biashara 
zenu na mcngineyo kama mlivyotaka nikwambieni), 
wsja sikwambieni kuwa Mimi ni Malaika (hata 
mkanambia*. ‘kwa nini unakula na kuoa’). Mimi 
sifuati ila yale yaliyofunuliwa kwangu.” Sema: “]e, 
kipofu na mwenye macho huwa sawa? Basi je, 
hamflkiri? ,, 

51. Na uwaonye kwa (Qurani) hii wale 
wanaoogopa ya kwamba watakusanywa kwa Mola 
wao, hali kuwa hawana mlinzi yo yote, isipokuwa 
yeye, wala mwombezi. (Waonye hivi) ili wapate 
kumcha. 

52. Wala usiwafukuze wale wanaomwabudu 
Mola wao asubuhi na jioni kwa kutaka radhi yake. Si 
juu yako hisabu yao hata kidogo wala hisabu yako si 
juu yao hata kidogo, hata uwafukuze. (Ukiwafukuza) 
utakuwa miongoni mwa madhalimu. 


/T>. 'Ji. II» J.y'-! 

y %% M oi pgJSt 'Js 

7/. o-*» ■><' *.»< Sii ' * .1 ■> /’ 

©U ypi 

03)^1 o j. d) f &\Y,C3\ 

&}$&* w I 


$4 Sj % & 'r# <%I 




(*4i' UidJt Jjbj 2j 

7 ( ' 7 ^ 'T>T > » ' 

{J* OUc U * ' j 


50. MakaHri walimwambia kama kwcli ycye Mtume basi naawape hiki na hiki . . . na awajulishe kabla ya 
kuondoka kwa saiari zao za biashara kuwa, safari hii litawafika hili na watapata hivi . . . na wakamwambia kwa 
nini anakula na anaoa . . . 

Basi ndio wakajibiwa kwa haya yaliyotajwa katika Aya hii. 

N.B—Na hapa Mtume anaambiwa kuwa hajui Ilmul-Ghaaybi; na wapiga bao wanasema kuwa wao wanajua. 
Waongo wakubwa. 

52. Watu Wakubwa wa Kikureshi katika kutafuta udhuru tu wa kutomfuata Mtume — walimwambia Mtume 
‘Sisi hatuwezi kuingia katika dini hii tukawa sawa sawa na watumwa hawa na mafakiri hawa waliokufuata 
ukawafanya sawa sawa na bwana zao, na sawa sawa na mabwana wengine watukufu. Ukitaka tukufuate wafukuze 
hawa wasije tena kwako (au wawekee siku yao makhsusi na mahala pao makhsusi), hapo tutakufuata. Akaambiwa 
Mtume na Mwenyezi Mungu maneno haya na akambainishia kuwa kila mtu ana hisabu yake — mbaya 


176 


JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


53. Na namna hii tumewafanyia mtihani baadhi 
yao (viumbe, yaani matajiri) kwa baadhi (yao 
wengine walio mafakiri) ili waseme (walio matajiri): 
u Je, hao ndio Mwenyezi Mungu amewafanyia 
ihisani miongoni mwetu (pasina kutufanyia sisi? 
Uwongo huo, si dini ya haki hiyo kama wameijua 
^wao kabla yetu.” Basi Mwenyezi Mungu akasema); 
Je, Mwenyezi Mungu hawajui wanaomshukuru? ,, 

54 - Na (wewe Mtume) wanapofika wale 
(mafakiri) wanaoamini Aya zetu (na hali wamekosa 
kidogo; wanakuja kutubia) waambie “Amani iwe juu 
yenu, Mola wenu amejilazimisha rehema, kwamba 
atakayefanya miongoni mwenu uovu kwa ujinga, 
kisha akatubu baada yake na akafanya wema, kuwa 
Mwenyezi Mungu atamghufiria kwani yeye ni 
Mwingi wa msamaha (na) Mwingi wa rehema. 

55. Na namna hii tunazieleza Aya (ili idhihiri 
haki), na ili njia ya waovu ibainike. 






I 


56. Sema: “Mimi nimekatazwa kuwaabudu 
wale mnaowaabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu 
(peke yake). 1 ’ Sema: “Sifuati matamanio yenu, 
maana hapo nitapotea na sitakuwa miongoni mwa 
walioongoka.” 

57. Sema: “Mimi ninayo dalili wazi itokayo 
kwa Mola wangu (ya ukweli wa haya niliyo nayo); 
nanyi mmeikadhibisha, basi mimi sina (hiyo adhabu) 
mnayoitaka kwa haraka. Hapana hukumu ila ya 
Mwenyezi Mungu. Anahadithia yaliyo kweli; naye ni 
bora kuliko wote wanaohukumu.” 

58. Sema: “Lau ningalikuwa nayo mnayoyataka 
kwa upesi, basi shauri lingalikwisha (mara moja) 
baina yangu na baina yenu. (Ningekuangamizeni tu 
kama mnavyotaka. Lakini amri haiko kwangu). Na 
Mwenyezi Mungu (Mwenyewe) anawajua 
madhalimu.” 

59. Na ziko kwake (Mwenyezi Mungu tu) 
funguo za siri; hakuna azijuaye ila Yeye tu. Na 
anajua yaliyomo barani na baharini. Na halianguki 
jani ila analijua. Wala (haianguki) punje katika giza 
la ardhi (ila anaijua). Wala (hakianguki) 
kilichorutubika wala kilichoyabisika (ila anakijua). 
(Hapana cho chote), ila kimo kadka Kitabu 
kidhihirishacho (kila jambo). 




•> / i-*! 9 - ^ i. / _. f 

uh&S V J 5 


‘i &&&&%&! 


hatanufaika siku ya Kiama kwa ajili ya raiiki yaKc mwema aliyekuwa naye duniani; na mwema hatadhurika Kiama 
kwa rafiki yake mbaya aliyekuwa naye duniani maadamu alikuwa akimwasa, naye hasikii. 

59. Baadhi ya sifa kubwa za Mwenyezi Mungu. 


177 



JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


60. Naye ndiye Anayekufisheni (Anayekutieni 
usingizi) wakati wa usiku. na Anayafahamu mnayotenda 
wakati wa mchana; kisha Yeye hukufufu£ni humo 
(mchana) ili muda uliowekwa (wa kuishi kwenu) umali- 
zike. Kisha, Kwake tu (Mwenyezi Mungu) marudio 
yenu, Akwambieni (yote) mliyokuwa mkiyafanya. 

6 1. Naye ndiye Mwenye kushinda, aliye juu ya 
waja wake (wote). Na hukuleteeni (Malaika) 
wanaohifadhi (amali zenu — wanadhibiti kila 
mnayoyafanya). Hata mmoja wenu anapofikiwa na 
mauti, wajumbe wetu humfisha, nao hawafanyi 
taksiri (kosa — yaani hawakhalifu walivyoamrishwa). 

62. Kisha watarudishwa kwa Mwenyezi 
Mungu, Mola wao wa haki. Sikilizeni! Hukumu ni 
Yake (tu Mwenyewe Mwenyezi Mungu). Naye ni 
Mwepesi kuliko wote wanaohisabu. 

63. Sema: “Ni nani anayekuokoeni katika viza 
(taabu) vya bara na baharini? Mnamwomba kwa 
unyenyekevu na kwa sauti ndogo (mkasema): 
“Kama akituokoa katika (baa) hii, bila shaka 
tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru.” 

64. Sema: “Mwenyezi Mungu hukuokoeni 

katika hayo na katika kila mashaka, kisha nyinyi 
mnamshirikisha”! 

65. Sema: Yeye ndiye Mwezaji wa kukuleteeni 
adhabu kutoka juu yenu au kutoka chini ya miguu 
yenu, au kukuvurugenivurugeni (Muwe) makundi 
(yasiyopatana), na (Mweza wa) kuwaonjesha baadhi 
yenu jeuri ya wenzao.” Tazama jinsi tunavyoeleza 
Aya (kwa namna hii) ili wapate kufahamu. (Nao 
hawataki kufahamu). 

66. Na watu wako wameikadhibisha (Qurani) 
hali hiyo rti haki. Sema: “Mimi si mlinzijuuyenu.” 

67. Kila khabari (iliyotajwa hapa) ina wakati 
wake (maalumu kwa kufika). Na hivi karibuni 
mtajua (haya). 

68. Na (wewe Mwislamu kama kweli 
Mwislamu, si munafiki) unapowaona wale 
wanaozungumza (kuzikadhibisha) Aya zetu, basi 
jitenge nao (wende zako) mpaka wazungumze 










0 W; 

C£< 'ii .tuai 

'&P *$$&*&$&&& 




•' 1 ' u - y r^: 




olTi 
0 Yk 

■> (•/--! !?• ' >> *>' ' 7 /f, ' 7 < ' ' 

t»b 

r<. ' / " *>Z* 


60. Makadiyani katika hii Aya waliyoifanya ni ya 61 wamcjidai kumzulia mwcnye Bahrul Aluhyt. Na sisi 
tumekwtsha kuonyesha katika Aya ya 1 17 ya Suratul Maida na katika Aya ya Suratul Imran — tafsiri za 
wanavyuoni juu ya tamko la Taxvaffaa. 

68-70. Inatajwa namna ya kufanya unapopambana na wabaya — (a) Yai uuze wanayoyasema na (b) 



JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


maneno mengine. Na kama Shetani akikusahaulisha 
(ukakaa nao, na hali wamo katika mazungumzo 
haya), basi baada ya kutanabahi. usikae pamoja nao 
(hawa) watu madhalimu. 

69. Wala si juu ya wale wanaomcha (Mwenyezi 
Mungu) hisabu yao (hao madhalimu) hata kidogo, 
lakini ni (juu yao kuwapa) mauidha ili wapate 
kujiepusha (na mabaya yao hayo wayafanyayo). 

70. Na waache wale walioifanya ni mchezo na 
upuzi dini yao (hii aliyowaletea Mwenyezi Mungu), 
na yamewadanganya maisha ya dunia. Basi 
wakumbushe kwa (hiyo Qurani watahadhari) isije 
(kila) nafsi (katika nafsi zao) ikaangamizwa kwa 
sababu ya yale iliyoyachuma. Haitakuwa na mlinzi 
(nafsi hiyo) wala mwombezi yo yote mbele ya 
Mwenyezi Mungu. Na hata ikatoa fidia ya kila 
namna haitapokelewa. Hao ndio walioangamizwa 
kwa sababu ya yale waliyoyachuma. Wao watapata 
kinywaji cha maji ya moto kabisa na adhabu 
it|mizayoj kwa sababu ya kukanusha (kwao). 

71. Sema: “Je, tuwaabudu wasiokuwa 

Mwenyezi Mungu ambao hawatupi faida 
(tukiwabudu) wala hawawezi kutudhuru 
(tukitowaabudu), na turudishwe nyuma baada ya 
Mwenyezi Mungu kutuongoza, (tuwe) sawa. na wale 
ambao mashetani wamewapoteza; wakiwayawaya 
katika ardhi? Wanao marafiki wanaweta katika 
uwongofu (wakisema): “Njooni kwetu,” (na 

hawasikii. Hatui katika watu hao). Sema: 
“Uwongozi khasa ni uwongozi wa Mwenyezi 
Mungu, na tumeamrishwa tumnyenyekee (Yeye) 
Mola wa walimwengu wote.” 

7 2 . Na (tumeambiwa) “Simamisheni Sala na 
mcheni Yeye, naye ndiye ambaye mtakusanywa 
kwake ** 

73. Naye ndtye . aliyeziumba mbingu na ardhi 
kwa haki. Na wakati anaposema (kuliambia jambo): 
“Kuwa,” basi huwa. Kauli yake ni haki, na ufalme 
ni wake siku itakapopulizwa parapanda (baragumu 
ya kufisha na kufufua viumbe). Mjuzi wa ya siri na 
ya dhahirij naye ndiye Mwenye hikima (Mwenye 
kutengeneza vizuri kila lake) na Mwenye khabari 
zote. 

74. Na (kumbukeni) Ibrahimu alipomwambia 
baba yake, Azar: “Unawafanya masanamu kuwa 


jis 




© y/jH 

wiJl a)| piJJJ oljutl 

| 


Uwakanyc mpaka waache hayo. Wakitosikia (c) Ondoka. 

71 . Wanasimangwa wanaokubali kupoiezwa na Shetani, na hali ya kuwa wanao wa kuwaongoza. 

74- Hili Azar ndilo jina khasa au lakabu (jina la kupangwa) la baba yake Nabii Ibrahimu. Na yeye inaonyesha 


179 




JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


waungu? Hakika ninakuona wewe na watu wako 
mumo katika upotofu (upotevu) ulio dhahiri. 

75. Na namna hivi tulimwonyesha Ibrahimu 
ufalme wa mbingu na ardhi (kuwa ni wa Mungu), na 
ili awe miongoni mwa wenye yakini. 

76. Na usiku ulipomwingiiia (Ibrahimu na hali 
kakaa na makafiri), akaona nyota, alinena (makusudi 
kutaka kuwavuta watumie Hkira zao): “(Nyota) hii 
ni Mola wangu.” Ilipotua (ikapotea), alisema 
(kuwaambia wale makaHri kama kwamba yu pamoja 
nao katika ibada ile): “Sipendi waola wanaopotea 
(hawawepo ila wakati makhsusi tu).” 

77. Na (usiku wa pili) alipouona mwezi 
unachomoza alisema (kuwaambia wale marafiki zake 
wa kikaHri): “Huu (mwezi) ndio Mola wangu.” 
Ulipotua aiisema: “Asiponiongoza Mola wangu, bila 
shaka nitakuwa miongoni mwa watu wapotofu 
(wapotevu). (Na mola huyu hawezi kuniongoza 
kwani anakuwa hayupo wakati mwengine).” 

78. Na (siku ya tatu) alipoliona jua linachomoza 
alisema (kuwaambia): “Hili (jua) ndilo Mola wangu. 
Huyu Mola mkubwa kabisa.” Lilipotua alisema: 
“Enyi watu wangu! Mimi simo katika hayo 
mnayoyashirikisha (na Mungu).” 

79. “Mimi nimeuelekeza uso wangu kwa yule 
aliyeziumba mbingu na ardhi. Hali ya kuwa 
nimewacha dini za upotevu. Mimi (ni Mwislamu) si 
miongoni mwa washirikina.” 

80. Na watu wake wakajadiliana naye (kwa 
kumwambia Unaacha ibada ya wazee! Utadhurika)! 
Akasema: “Je, Mnanihoji juu ya Mwenyezi Mungu, 
na hali yeye am.eniongoa? Wala siogopi wale 
mnaowashirikisha naye. Isipokuwa Mola wangu 
akipenda jambo (kuwa, basi litakuwa). Mola wangu 
anakijua vyema kila kitu. Basi je, hamshiki mauidha 
(Hamzindukani)?” 

81. “Na nitawaogopaje hao mnaowashirikisha, 
hali nyinyi hamwogopi kumshirikisha Mwenyezi 
Mungu na kile ambacho hakukiteremshia dalili 
kwenu (yo yote ya kuonyesha kuwa ni waungu)? 


© trS dJjS' ' 


■. Uj oe 

& 5 3 '3 

©30" 


iii 4; 'iioĕ JHSjiI- (21 

5, /IV *.<• 

0 Cp.-a 
'3 iil. J>J> ii»? ’4V 

iiij - 1 4 

-> ' - '"O / » f x s I r 

J5 / Icj 

© C 'Jj-Sssjy-) 



hapa kuwa alikuwa kaliri. Na Aya nyingine zimeonyesha kuwa ahdumu na ukafiri wake akafa na ukafiri wake 
Basi Ulamaa wengine wanasema kuwa huyu ni ami yake tu — si baba yake — japokuwa mara zote Mwenyezi 
Mungu amemtaja kwa jina la ‘Baba yake Ibrahimu, na akakatazwa kumwombea. Na katika Surat Ibrahimu — 
alipokuwa mzee kabisa — alimwombea baba yake na mama yake. Basi huyo ndiye baba yake khasa, si huyu Azar. 

Yametajwa haya katika sahifa 306 juzuu ya 3 ya RUUHUL BAYAN na sahifa 319 ya juzuu ya 6 ya 
MAJMAIL BAYAN na kwenye virabu vyenginc. 

76. Hapa Nabii Ibrahimu anawavuta watu kiakili kuacha kuabudu ibada batili — za kuabudu nyota, mwezi na 
jua na yaliyo kama haya — waabudu ibada ya haki ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. 

80-8 r. Kutajwa uweza wa Mwenyezi Mungu na udhaihi wa hao wanaowaabudu. 


180 



JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


Basi kundi gani katika mawili haya (langu au lenu) 
linastahiki zaidi kupata amani? Kama nyinyi mnajua 
jambo (jibuni hili).” 

82. “(Hapana shaka kuwa) wale walioamini na 
hawakuchanganya imani yao na ushirikina kuwa hao 
ndio watakaopata amani, nao ndio walioongoka.” 

83. Na hizi ndizo (baadhi ya) hoja zetu 
tulizompa Ibrahimu juu ya watu wake. 
Tunamyanyua katika vyeo yule tumtakaye (kwa 
kuwa anakwenda mwendo tunaoutaka). Hakika 
Mola wako ndiye Mwenye hikima(na)ndiye ajuaye. 

84. Na tukampa (Ibrahimu mtoto anayeitwa) 
lshaqa na (mjukuu anayeitwa) Yaaqubu, wote 
tukawaongoa. Na Nuhu tulimwongoa zamani (kabla 
ya kuja Nabii Ibrahimu ulimwenguni). Na katika 
kizazi chake (Nuhu, tulimwongoa) Daudi na 
Suleimani na Ayyubu na Yusufu na Musa na 
Haruni. Na hivi ndivyo tuwalipavyo wafanyao 
mema 

85. Na (tukamwongoa) Zakaria na Yahya na 
Isa na Ilyasi Wote (walikuwa) miongoni mwa watu 
wema 

86. Na (tukamwongoa) Ismaili na A 1 Yasaa 
(Ilisha) na Yunusi na Luti. Na wote 
tukawafadhilisha juu ya walimwengu (wote katika 
zama zao) 

87. Na (tukawaongoa) baadhi ya baba zao na 
(baadhi ya) vizazi vyao na (baadhi ya) ndugu zao. 
Na tukawachagua na ku'vaongoza katika njia 
iliyonyoka. 

88. Huo ni uwongozi wa Mwenyezi Mungu. 
Kwa huo humwongoza amtakaye katika watu wake 
(kwa kuwa hawamshirikishi). Na kama 
wangemshirikisha bila shaka yangaliwaharibikia yale 
waliyokuwa wakiyatenda. 

89. Hao ndio tuliowapa Vitabu na hukumu 
(ilimu) na Utume. Kama hawa (makaHri) 
wakiyakataa hayo, basi tumekwisha yawekea watu 
wasioyakataa. 

90. Hao ndio ambao Mwenyezi Mungu 
amewaongoa. Basi fuata uwongozi wao. Sema: 
“Sikuombeni ujira juu ya haya (ninayokufundisheni. 
Natumika utumwa wa Mwenyezi Mungu). 
Hayakuwa haya ila ni mauidha kwa watu wote. 


jES.&^Sa.sSyJ' ,3 




•f>\ ' *->(s t <• ' 


// 


tiji $ . a&', & j 3 u;; 

S J.' / / \ ■}<!' t l.' Jlu! ■} ' •> [<*'' 

^j>}; crtr *- * 4 ^ 

■>' 'h \Y' 1 ■?>' '.»•<>' 


£ m 1 ; j^j; 


1 1 < ,''? \' » ,.l»! / j yi L \ 3 ' 

©{ 04 “* f na c~\ 

@/A' ly 


’4.l%S\' s y&,&!\ 24' 2%>' 


8 4. Hapa wanatajwa baadhi ya Mitume wakubwa na watu wao walioongoka. 

8 8. Kuonyesha kuwa ushirikina unabatilisha wema wote mara moja. 

90. Hapa anaambiwa Mtume afuate mwendo wa Mitume hiyo. Na juu ya hivi watungaji mashatrt kama Al- 


l8l 



JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


91. Na (Mayahudi) hawakumhishimu 
Mwenyezi Mungu kama inavyotakiwa kumhishimu, 
waliposema: “Mwenyezi Mungu hakuteremsha cho 
chote juu ya binadamu yo yote.” (Walisema maneno 
haya wakati Mtume aiipowaambia kuwa Qurani ni 
kitabu alichoniteremshia Mwenyezi Mungu) Sema: 
“Ni nani aliyekiteremsha Kitabu alichokileta Musa? 
Chenye nuru na uwongofu kwa watu, mlichokifanya 
juzuu juzuu, (zenye vile mnavyotaka vidhihiri) 
mkadhihirisha. Na yaliyo mengi mkayaficha. Na 
mmefundishwa (sasa katika hii Qurani) msiyoyajua 
nyinyi wala baba zenu.” Sema: “Mwenyezi Mungu 
(ndiye aliyeiteremsha hii Qurani na hivyo 
vyengine).” Kisha waache wacheze katika porojo 
lao. 

92. Na hii (Qurani) ni Kitabu 
tulichokiteremsha, chenye baraka nyingi, 
kinahakikisha yale yaliyokitangulia. Na ili uwaonye 
(watu wa) Mama wa miji (Makka) na watu walio 
pembezoni mwake, (ndio maana tukakiteremsha). 
Na wale wanaoiamini Akhera hukisadiki. Nao 
huziangalia vizuri Sala zao. 

93. Na nani dhalimu mkubwa kuliko yule 
amtungiaye uwongo Mwenyezi Mungu au mwenye 
kusema: “Nimeletewa wahyi,” na hali hakufunuliwa 
cho chote; na yule asemaye: “Nitateremsha (ufunuo) 
kama ule aliouteremsha Mwenyezi Mungu.” Na 
kama ungewaona madhalimu watakapokuwa katika 
mahangaiko ya mauti, na Malaika wamewanyoshea 
mikono yao (na kuwaambia): “Zitoeni roho zenu! 
Leo mtalipwa adhabu ifedheheshayo kwa sababu ya 
yale mliyokuwa mkiyasema juu ya Mwenyezi Mungu 
pasipo haki, na kwa vile mlivyokuwa mkizifanyia 
kiburi Aya zake;” (ungeona namna gani 
wanavyopapatika). 

94. Na (siku ya Kiama tutakwambieni): “Bila 
shaka nyinyi mmetujia mmoja mmoja (tu, kila mtu 


u-dlj lidij hjl tjry* 

ija&spc ; jsyt;. cjsjo? 




®t jj^Ki 


i-i ojf paaicr^ 


Busyry, Al-Barzanji, Ai-Nabhany na wengineo wanavunja daraja zao, bila ya kutanabahi, kama tuIivyobainisha 
katika Juzuu ya tatu katika Aya ya 253. 

Katika aliyoyaharibu Sheikh Al Busyry bila kutanabahi ni (1) “Wakulluhum min Rasuulillahi multamisun . . 
” yaani “Na Mitume wote wanahitajia kwa Nabn Muhammad awape ukofi mmoja katika ilimu yake tliyo kama 
bahari au awape kirambisha kinywa tu katika ilimu yake hiyo iliyo kama maji ya mvua 

( 1 1 ) “Wawaaqifuuna Ladayhi in-da haddihimuu . . .” yaani “Wamesimama mbele yake Nabii Muhammad 
kwenye mpaka wao, hawaupindukii, nao ni kama nukta ya ilimu kwa mkabala wa ilimu ya Mtume Muhammad au 
Irabu moja tu kwa mnasaba wa akili ya Mtume Muhammad.” Na yako mengi. 

Na katika aliyoyaharibu Sayyid Barzanjy katika maulidi yake ya Nun bila ya kutanabahi kuwa anavunja hishima 
za Mitume wcngine ni kuscma:- 

(1) “Liummatihim Jaauu yanuubuuna an-hu . . yaani “Mitume hao wameziendea umma zao hali ya kuwa 
wao ni Manaibu tu wa Mtume . . .” (Mwenyewe Mtume wao khaswa ni Nabii Muhammad). Na mengineyo. 


182 



JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


peke yake hana mtoto wa kumsaidia wala watumwa 
wala. . .), kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza, 
na mmeyaacha nyuma yenu tuliyokupeni, na 
hatuwaoni waombezi wcnu pamoja nanyi ambao 
mlidai kuwa ni washirika (wa Mwenyezi Mungu) 
kwenu. Yamekatika (Makhusiano yaliyokuwa) baina 
yepu, na yamekupoteeni mliyokuwa mkidai.” 

95. Mwenyezi Mungu ndiye mpasuaji 
(mwoteshaji) wa mbegu na kokwa (zikawa miti). 
Hutoa mzima katika maiti, naye (pia) ndiye mtoaji 
maiti katika mzima. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu. 
Basi mnageuzwa wapi? 

96. Ndiye anayepambazua mwangaza asubuhij 
na ameufanya usiku kuwa mapumziko, na jua na 
mwezi kwenda kwa hisabu. Huo ndio mpimo 
(mtengenezo) wa Mwenye nguvu(na)ajuaye. 

97. Na Yeye ndiye aliyekuumbieni nyota ili 
mwongoke kwazo katika viza vya bara na bahari. 
Hakika tumeeleza vizuri (kila) Aya kwa (nafuu ya) 
watu wanaojua. 

98. Na Yeye ndiye aliyekuumbeni katika nafsi 
moja. Na pako (kwa ajili yenu) mahali pa kukaa 
milele. (Napo ni Akhera), na mahali pa kuwekwa 
muda mdogo tu (Napo ni duniani). Hakika 
tumezieleza Aya (hizi) kwa (nafuu ya) watu 
wanaofahamu. 

99. Na yeye ndiye aliyeteremsha maji kutoka 
mawingunij na kwayo tunaotesha mimea ya kila 
kitu. Kisha tunapelekea kuchipua majani ya kijani 

1 katika (mimea) hiyoj tukatoa ndani yake punje 
zilizopangana. Na katika mitende (vinatoka) katika 
makole yake vishada vyenye kuinama (vinakaribia 
kurika chini kwa vilivyotia, hata vimekuwa vizito). 
Na anakuotesheni bustani za zabibu na zaituni na 
makomamanga, yanayofanana na yasiyofanana. 
Angalieni matunda yake yanapotoa na (angalieni) 
kuwiva kwake. Bila shaka katika hayo ziko hoja 
(kubwa) kwa watu wanaoamini. 

100. Na (juu ya hivi) wamemfanyia Mwenyezi 
Mungu majini kuwa washirika wake, hali Yeye ndiye 
aliyewaumba (si majini). Na wanamsingizia 
(Mwenyezi Mungu) kuwa ana watoto wa kiume na 
wa kike. (Wakasema haya) pasipo kujua. 
Ameepukana (Mwenyezi Mungu) na upungufu, na 
Yu juu kuliko yale wanayomsifu nayo. 

1 o 1 . Yeye ndiye Mwumba wa mbingu na ardhi. 
Inamkinikaje awe na mwana, hali hana mke. Naye 
ndiye aliyeumba kila kitu (sio baadhi yake kavizaa). 




^4 ‘ ; Jr- 

tiiii 

© c' i 3, c‘i 


jk ijci; 


5» jUi sm&K *V 


183 



JUZUU 7 


AL AN-AM (6) 


WA IDHASAMIUU 


Naye ni Mjuzi wa kila kitu. 

102. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu, Mola wenu. 
Hakuna anayeabudiwa kwa haki ila Yeye, Mwumba 
wa kila kitu. Kwa hivyo Mwabuduni yeye (tu). Naye 
ni Mlinzi wa kila kitu. 

103. Macho hayamfikii (kumwona), bali Yeye 
anayaTikia macho (kuyaona na kuwaona hao wenye 
macho). Naye ni mwenye kujua yaliyofichikana na 
yaliyo dhahiri. 

104. Hakika zimekufikieni hoja kubwa kabisa 
kutoka kwa (Mwenyezi Mimgu) Mola wenu 
(kukuonyesheni kuwa hakuna Mola ila Yeye). Basi 
anayefunua macho (akaona) ni kwa faida yake 
mwenyewe; na anayepofoka basi ni khasara yake 
mwenyewe. Nami si mlinzi wenu (Mimi mwonyaji 
tu). 

105. Na namna hivi tunazikariri Aya (wapate 
kufahamu. Lakini itokeavyo ni) kwamba wanasema: 
“Umesoma (haya, hakukuletea Mungu).” (Na 
tumezikariri hivi) ili tuyabainishe kwa watu 
wanaotaka kiijua. 

106. Fuata uliyofunuliwa kutoka kwa Mola 
wako. Hakuna anayeabudiwa kwa haki ila Yeye. Na 
ujitenge na washirikina. 

107. Na kama Mwenyezi Mungu angependa 
(angewatenza nguvu hata) wasingalishirikisha. Na 
sisi hatukukufanya uwe mlinzi juu yao. Wala wewe 
si wakili juu yao. 

108. Wala msiwatukane wale ambao 
wanawaabudu, kinyume cha Mwenyezi Mungu, 
wasije wakamtukana Mwenyezi Mungu kwa jeuri 
zao bila kujua. Namna hivyo tumewapambia kila 
watu vitendo vyao. Kisha marejeo yatakuwa kwa 
Mola wao. Naye atawaambia (yote) waliyokuwa 
wakiyatenda. 

109. Na (makafiri) waliapa kwa Mwenyezi 
Mungu kwa viapo vyenye nguvu, kama ikiwafikia 
miujiza (waitakayo) wataiamini. Sema: ct Miujiza iko 
kwa Mwenyezi Mungu (haiko katika mikono yangu). 
Na (nyinyi Waislamu mnaotaka iteremke miujiza 
hiyo tunakuambieni). <( Ni kitu gani 
kilichokutambulisheni ya kuwa itakapofika (miujiza 
hiyo) hawataamini?” 




✓ «'•»«' * ; •»'«' ■«’ »V'y/ »<* 

e o£jj j^aJ ^ 

© Kh 6 1 * Wjk 'J? tr* > 


4 1 

{0 i&si tij . ijijii /Gjj; 


C.J «ii ik <LJ tSj ’6j « 


Na katika aliyoyahanbu Sheikh An Nabhany ni kusema:- (1) Ya Nabiyyan Minjun-dihil Anbiyaau. "yaani” 
“Ee Mtume ambaye Mitume ni katika askari zake. . . .” 

(11) “Hum Jamiy-an adhwaauhuu. . . .” yaani “Mitume yote hiyo ni miangaia tu, num yake imepata kwa 
Nabii Muhammad” Na kama haya mengi kabisa. 

91. Katika pupa la Mayahudi kutaka kumkataa Mtume walisema: “Mwenyezi Mungu hakupata 
kumteremshia kiumbe cho chote.” Basi Mwenyea Mungu Anawaiahayarisha na Kuwasimanga. 


184 



JUZUU 8 


AL AN-AM (6) 


WALAW ANNANA 


110. (Hawataamini); na tuiazigeuza nyoyo zao 
na macho yao kama wasivyoamini mara ya kwanza; 
na tutawaacha katika maasiya yao wakitangatanga 
ovyo. 

111. Na lau kama tungewateremshia Malaika 
(kuwashuhudilia Ujumbe wa Nabii Muhammad 
kama walivyotaka), na wafu wakazungumza nao 
(kuwa haya ni kweli), na tukawakusanyia kila kitu 
mbele yao (kikawambia haya pia), wasingaliamini 
isipokuwa atake Mwenyezi Mungu (kuwatenza 
nguvu mpaka waamini). Lakini wengi wao wamo 
ujingani. 

1 1 2 . Na namna hii tumemfanyia kila Nabii 
maadui; (nao ni) mashetani katika watu na 
(mashetani katika) majini. Baadhi yao wanawafunulia 
wenziwao maneno ya kupambapamba ili 
kuwadanganya. Na kama Mola wako angalipenda 
wasingalifanya hayo, (angewalazimisha kwa nguvu 
kutii). Basi waache na uwongo wao. 



cjsoi 


9 3. Yanatajwa yatakayowapata wabaya tangu saa ya kutoka roho mpaka saa ya kuhisabiwa. 

94. Yanatajwa yatakayowakuta wabaya siku ya Kiama; kuwa (a) hawatakuwa na Mwombezi na (b) hata 
wakitoa kikomboleo gani, hakitakubaliwa. 


Sharia husema 
Shida na mashaka 
Shufaa ya Tumwal 
Huwa mbali naye 


Aso thawabu 
Yatamsibu 
Mahabubu 
Na kumwegema. 


95-103. Baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu na neema zake juu ya viumbe vyake. 

108. Hapa wanakaiazwa Waislamu kutukana dini za watu wengine. Ukitaka kumbainishia mtu haki 
mbainishie kwa maneno mazuri, matamu, ya upole. Maneno mazuri humtoa nyoka pangoni. 

109. Hapa wanakatishwa tamaa Waislamu juu ya makaftri hao washindani kuwa hawataamini hata 
wakiteremshiwa miujiza hiyo wanayoitaka. 

ilt. Hapa inatajwa kuwa hata lau hao makafiri wakaidi wangeonyeshwa hiyo miujiza wanayoitaka, nao 
wasingeamini. Kama huko kutaka kwao (a) Wateremke Malaika wawape khabari kuwa kweli Nabii Muhammad ni 
Mtume wa Mwenyezi Mungu-, (b) Wafufuliwe waliokufa wawape habari hii pia; (c) Bali na kila kitu kije mbele yao 
kuwapa khabari hii. 

1 12. Katika maelezo ya Aya hii waliyoifanya ni ya 1 1 3 wametia ukafiri wao mwengine wa kukataa viumbe 
vinavyoitwa majini. Kila Mwislamu anajua kuwa kuna Malaika na Binaadamu na Majini na wengineo. Na kila 
mmoja katika hao ameumbwa kwa vitu (zana) asivyoumbiwa mwenziwe. Malaika wameumbwa kwa Nuru. 
Binaadamu, Qurani yote nzima inasema, wameumbwa kwa Maji na kwa Udongo; na Majini wameumbwa kwa 
Moto. Qurani yote nzima imejaa katika kutaja kuumnbwa kwa Binaadamu kuwa wameumbwa (a) Min Tyn (b) 
Min Sulaalatin Min Tyn (c) Min Turaabin (d) Min Salsaalin (e) Hamain (J) Mu*.l 4 ain (g) Min Main Mahyn. 
Na imejaa katika kuiaja kuumbwa Majini na Mashetani (a) Min Naar (b) Min Naaris Samuum. 

Wao wanajifanya wanajua hakika kuliko Mungu, wanamsuta Mwenyezi Mungu wanaandika hivi; “Maneno 
haya: Watu na Majini, ambayo yanapatikana katika Aya nyingi za Qurani hayaonyeshi viumbe vya namna mbili 


185 


15 





